ANG 
Ay 


Espesyal na Isyu Edisyong Pilipino 


ayan 


PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


Marso 29, 2000 


Ipagtagumpay ang armadong ~% 


rebolusyon sa ika-21 siglo 


Mensahe sa ika-31 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan 


ni Armando Liwanag 
Tagapangulo, Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 
29 Marso 2000 


a ngalan ng Partido Komunista ng Pilipinas 

at ng sambayanang Pilipino, nagpupugay 

ako sa mga Pulang kumander at 

mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa 
kanilang rebolusyonaryong pagkakaisa at 
magigiting na pakikibaka, mga sakripisyo at mga 
tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong 
rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang 
digmang bayan. Ipinagbubunyi natin ang dakila at 
maningning na kasaysayan ng Bagong Hukbong 
Bayan at binabati namin kayo sa kasalukuyang mga 
pagsulong sa rebolusyonaryong pakikibaka. 
Napalaki at nakonsolida ninyo ang ating armadong 
lakas at rebolusyonaryong baseng masa sa 
pagpapatupad ng Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto. Nagkamit kayo ng makabuluhang 
mga tagumpay sa pagmumulat, pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa mamamayan at sa paglulunsad ng 
mga taktikal na opensiba laban sa kaaway. 


Nasisiyahan kaming lahat na ang BHB ay 
nagkaisa sa pagtalima sa panawagan ng Partido 
na paigtingin ang armadong rebolusyon at 
kamtin ang ganap na tagumpay sa ika-21 siglo. 
Handang-handa ang BHB na magkamit ng 
marami pang mga tagumpay dahil sa natipon 
nitong mga karanasan at lakas at dahil patuloy 
na lumulubha ang krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista at ng lokal na naghaha- 
ring sistema. 

Sagradong tungkulin ng BHB na isulong 
ang matagalang digmang bayan hanggat 
kinakailangang ipaglaban ang pambansa at pan- 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


lipunang kalayaan laban sa pang-aapi at pagsasaman- 
tala. Hinahangad ng malawak na masa ng sambayanan 
ang ganap na tagumpay ng rebolusyong Pilipino. 
Dapat nating gapiin ang imperyalismong US at ang 
lokal na mga mapagsamantalang uri at kumpletuhin 
ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at 
demokrasya. Mula sa tagumpay ng bagong-demo- 
kratikong rebolusyon, tayo ay tutuloy sa sosyalistang 
rebolusyon at susulong pa patungong komunismo. 


I. Dakilang mga tagumpay 
ng Bagong Hukbong Bayan 


Ang kasalukuyang bagong-demokratikong rebolu- 
syon ay pagpapatuloy ng lahat ng mga nagdaang 
rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino 
upang makalaya sa dayuhan at pyudal na paghahari. 
Ipinagpapatuloy natin ang rebolusyonaryong pakiki- 
baka para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa 
isang bago at mas mataas na antas. 

Ang malaking kaibhan ng luma at ng bagong 
demokratikong rebolusyon ay pinamunuan ng umu- 
usbong na liberal burgesya ang una at ang huli naman 
ay pinamumunuan ng uring manggagawa 


mula 1969 ay inilinaw ng ating Partido nang higit 
kailanman sa nakaraan ang mga batayang kundisyon, 
katangian, mga motibong pwersa, mga kaaway, mga 
yugto at mga tungkulin ng rebolusyong Pilipino. 
Naitakwil na natin ang rebisyunismo at oportunismo 
ng lumang pinagsanib na partidong komunista at 
sosyalista. 

Nagagap natin ang mga saligang turo ni Kasamang 
Mao hinggil sa estratehiya at mga taktika ng matagalang 
digmang bayan sa mga kalagayang malakolonyal at 
malapyudal. Kasabay nito, nakahalaw tayo ng mga aral 
mula sa ating sariling karanasan at nakapag-ambag sa 
ibayo pang pag-unlad ng teorya at praktika ng 
matagalang digmang bayan. 

Ang BHB ay siya ngayong pinakamakapang- 
yarihang rebolusyonaryong hukbo sa buong kasaysayan 
ng sambayanang Pilipino. Nahigitan na nito ang lahat 
ng dating rebolusyonaryong pwersa sa Pilipinas sa 
usapin ng pambansang saklaw at malalim na pagkaka- 
ugat sa masang manggagawa at magsasaka. Nakamit 
ng Partido ang makasaysayang karangalan ng pagtatatag 
sa Bagong Hukbong Bayan sa pamamagitan ng pagsalig 
at pagtitiwala sa masa at sa pamamagitan ng masikhay 


sa pamamagitan ng abanteng destaka- 
mento nito, ang Partido Komunista ng 
Pilipinas, nakabatay sa alyansang mang- 
gagawa-magsasaka at naglalayong ilatag 
ang batayan para sa sosyalistang rebo- 
lusyon. 


ANG BHB AY SIYA NGAYONG PINAKA- 
MAKAPANGYARIHANG REBOLUSYONARYONG 
HUKBO SA BUONG KASAYSAYAN NG 


SAMBAYANANG PILIPINO. 


Ang pamumuno ng Partido at ng 
uring manggagawa ay nagbibigay-kakayahan sa 
sambayanang Pilipino na lutasin ang problema sa lupa, 
na siyang pangunahing problema ng demokratikong 
rebolusyon at tupdin ang mga bagong rebolusyonaryong 
tungkulin sa pandaigdigang panahon ng imperyalismo 
at proletaryong rebolusyon. 

Sa patnubay ng rebolusyonaryong syensya ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo, naitakda ng Partido 
ang wastong rebolusyonaryong linya sa uri, ang 
pangkalahatang linyang pampulitika at ang estratehi- 
kong linya ng matagalang digmang bayan. Sa gayon, 
ang BHB ay nakasulong na mula sa Katipunan at 
Rebolusyonaryong Hukbo ng Pilipinas ng lumang 
demokratikong rebolusyon. 

Nahigitan ng BHB ang Hukbong Bayan Laban sa 
Hapon at ang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan dahil 


na paggawa at puspusang pakikibaka alinsunod sa 
prinsipyo ng pag-asa sa sarili. 

Mula sa maliit nitong simulang may 60 mandirig- 
mang may siyam na ripleng awtomatik at 26 na 
mahihinang baril sa ikalawang distrito ng Tarlac noong 
1969, ang BHB ngayon ay may kabuuang bilang na 
mahigit 20 batalyong armado ng matataas na kalibreng 
armas, na dinaragdagan ng ilampung libong katao sa 
mga milisya at mga yunit sa pagtatanggol-sa-sarili. Mula 
sa 50,000 hanggang 80,000 baseng masa noong 1969, 
mayroon na tayo ngayong baseng masang bumibilang 
ng milyun-milyon sa mahigit 80 larangang gerilya na 
nakalatag sa kabuuan ng bansa. 

Naitatag ng BHB ang lakas nito sa pamamagitan 
ng matapat na pagtalima sa linyang masa at magiting 
na paglaban sa kaaway. Nasubok ito sa napakaraming 


2 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


mga labanan at napangibabawan ang napakaraming 
mga kampanya ng pagsupil na inilunsad ng kaaway 
laban dito. Nakapagpunyagi at nakapagpalakas ito laban 
sa lakas-dibisyong mga task force tulad ng Task Force 
Lawin at Task Force Saranay mula 1969 hanggang 
1972, sa 14-taong pasistang diktadura na naglunsad ng 
mga pambansang kampanya ng pagsupil tulad ng 
Cadena de Amor at Oplan Katatagan at sa mga 
pambansang kampanyang Lambat Bitag I, Il, IH at IV 
ng mga rehimeng Aquino at Ramos. 

Niloloko ng kaaway ang sarili sa panganga- 


“estratehikong kontra-opensiba”, “linyang Pulang 
Purok-Puting Purok”, “teorya ng pagtatagpo” (con- 
vergence theory) at iba-ibang anyo ng insureksyunismo. 

Ang mga proletaryong rebolusyonaryong kadre at 
ang mga Pulang kumander at mandirigma ay nagpun- 
yagi sa estratehikong linya ng matagalang digmang 
bayan at nagsakatuparan sa estratehiya at mga taktika 
ng pakikidigmang gerilya. Ang paglaki ng BHB, mula 
sa umpisa at sa panahon ng pasistang diktadura, ay 
bunga ng maliitang mga opensibang gerilya at hindi 
dahil sa mga yunit na pinalaki at sinobrahan ng tauhan 


landakang nakamit na nito ang 
“estratehikong tagumpay” sa pana- 
hon ng rehimeng US-Ramos at 
napahina ang lakas-sandata ng 
BHB mula sa 25,000 noong 1985 
tungo sa 5,000 na lamang noong 
1992 bunga ng serye ng mga 
kampanyang Lambat Bitag. Ang 
totoo ay mayroon lamang 5,600 
malalakas na armas ang BHB 
noong 1985, bukod sa mahihinang 
sandatang hawak ng mga milisya 


NABAWI, NAPALAWAK AT 
NAPATATAG NATIN ANG 
REBOLUSYONARYONG 
BASENG MASA. 


nang wala sa panahon, na naging 
pabigat at hiwalay sa masa at 
madaling ihiwalay at gawing pasi- 
bo ng kaaway. 

Ang pagdami ng mga lara- 
ngang gerilya, na platun ang siyang 
relatibong konsentradong sentro de 
grabidad, at ang kaakibat na pag- 

papalawak at pagpapatatag ng 
baseng masa ay nabansot at nadis- 
karil saan man may mga hindi 
napapanahong pagbubuo ng mga 


at mga yunit sa pagtatanggol-sa- 
sarili. 

Ang mga kampanya ng kaaway sa pagsupil ay hindi 
siyang tangi ni pangunahing naging sanhi ng kapansin- 
pansing pagdausdos ng baseng masa at mga taktikal 
na opensiba ng BHB mula 1988 hanggang 1991. 
Pangunahing nagamit ng kaaway ang mga kamalian 
ng rebisyunismo at “Kaliwang” oportunismo na itinulak 
ng mga rebisyunistang taksil at ayaw magwastong mga 
oportunistang nagpagamit sa kaaway, hanggang sa ang 
mga ito ay mapigil ng Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto na nagsimulang manaig noong 1992. 

Hindi kinayang wasakin ang BHB kahit nagkataong 
sumabay ang Lambat Bitag, taglay ang “abanteng 
deployment”, “gerang mabilis na tinatapos” at “gradual 
constriction” nito, sa malulubhang “Kaliwa” at Kanang 
oportunistang pagkakamali at sa madudugong 
witchhunt na ipinatupad ng mga taksil. Ito ay dahil 
gaano man kataas ang kanilang katungkulan, hindi 
kinayang wasakin ng mga rebisyunistang taksil at mga 
ayaw magwastong oportunista ang Marxista-Leninista- 
Maoistang pamunuan ng Partido at pundasyon ng BHB. 
Hindi nila kinayang ganap na ipataw nang sabay-sabay 
sa buong Partido at BHB ang kanilang lihis na linya ng 


kumpanya at mga batalyong palagi- 
ang nakakonsentra at pagkaligta sa masikhay na 
gawaing masa at solidong pag-oorganisa sa hanay ng 
masa na ibinunga nito. 

Ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto ay 
nagkamit ng kahanga-hangang tagumpay dahil sa 
katatagan at militansya ng mga proletaryong rebolusyo- 
naryong kadre at mga Pulang kumander at mandirigma. 
Ang BHB ay nabigyan natin ng panibagong oryenta- 
syon, nareorganisa at muling naipakat para sa gawaing 
masa. Kapag hindi pa maglulunsad ng opensiba, 
maging ang platun bilang sentro de grabidad ay hindi 
nakahiwalay sa masa kundi may mas maliit na saklaw 
para sa pagganap ng gawaing masa kaysa mas maliliit 
na yunit na sadyang nakapakat sa gawaing masa sa mas 
malawak na saklaw. Sa gayon, nabawi, napalawak at 
napatatag natin ang rebolusyonaryong baseng masa. 
Dagdag pa, tuluy-tuloy nating naparami ang mga 
taktikal na opensiba alinsunod sa ating kakayahan mula 
1996. 

Napangibabawan natin ang mga banta noon ng mga 
ayaw magwastong oportunista at mga rebisyunistang 
taksil sa buhay ng Partido, ng hukbong bayan at ng 
buong rebolusyonaryong kilusang masa. Ang BHB ay 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


3 


hindi lamang nakapagpreserba ng sarili kundi nakapag- 
panibagong-sigla at ibayong nakapagpalakas bilang 
rebolusyonaryong hukbo para sa pagkamit ng tagumpay 
ng bagong-demokratiko at sosyalistang rebolusyon sa 
ika-21 siglo. 

Nagapi natin hindi lamang ang mga “Kaliwang” 
oportunistang puminsala sa BHB sa balatkayo ng pag- 
papabilis ng tagumpay kundi gayundin ang mga Kanang 
oportunista (kabilang yaong mga nagpabaling-baling 
sa “Kaliwa” at Kanan o nag-astang mga sentrista) na 
buong kawalanghiyaang naglako ng repormismo, 
rebisyunismo at likidasyunismo. Ang pinakamasasahol 
sa mga rebisyunistang taksil at mga ayaw magwastong 
oportunistang ito ay hayagan na ngayong nagpapagamit 
sa kontra-rebolusyonaryong estado. Natagpuan nila ang 


laluna sa Timog Katagalugan, Gitnang Kabisayaan at 
Mindanao. Makabuluhan ang kabuuang bilang ng mga 
nasamsam na armas sa lahat ng mga larangang gerilya 
sa pamamagitan ng mga ambus, reyd at pang-aaresto. 
Nakasamsam tayo ng makabuluhang bilang ng mga 
armas mula sa mga reyd, kadalasan nang hindi man 
lamang nagpapaputok, at mula sa mga ambus na may 
iba't ibang laki. 

Nakapagreyd tayo at nakahawak ng isang pan- 
rehiyong himpilan ng pulisya at nakasamsam ng 
mahigit 80 malalakas na riple sa Bohol. Nakabihag din 
tayo ng matataas na mga upisyal ng militar at pulisya, 
kabilang ang isang heneral, at mahusay na tinrato ang 
mga ito bilang mga bihag ng digma alinsunod sa mga 
Kurabenayan sa Geneva at mga protokol nito, di tulad 
ng reaksyunaryong sandatahang lakas at 


MAKABULUHAN ANG KABUUANG 
BILANG NG MGA NASAMSAM NA 
ARMAS SA LAHAT NG MGA 
LARANGANG GERILYA SA 
PAMAMAGITAN NG MGA AMBUS, W ¥ 
REYD AT PANG-AARESTO. EY 


pulisya na nagtotortyur at pumapatay ng mga 
bihag mula sa ating panig. 

Ang matatagumpay nating mga taktikal 
na opensiba ay mga pampulitikang pahayag 
at nakatawag ng pambansa at pandaigdigang 
pansin. Nasisiyahan ang mamamayan sa mga 
ito, samantalang ang kaaway ay natataranta, 
nagpapakalat ng pinaka-di-kapani-paniwa- 


katapusan sa pulitika sa rehimeng US-Estrada. 

Pare-parehong ginamit ng mga “Kaliwa” at Kanang 
oportunista ang maling palagay na ang Pilipinas ay 
hindi na malapyudal sa bigo nilang pagtatangkang ilayo 
ang rebolusyonaryong kilusan sa estratehikong linya 
ng matagalang digmang bayan at makapagrekrut para 
sa linya ng pagkakanulo. Nalantad na sila bilang mga 
nagdudunung-dunungan bunga ng Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto at ng patuloy na lumulubhang 
mga kundisyong malakolonyal at malapyudal. 

Ang BHB ay nakapagkamit ng makabuluhang mga 
tagumpay sa pagsasakatuparan sa tatlong integral na 
mga sangkap ng digmang bayan: armadong pakikibaka, 
reporma sa lupa at pagbubuo ng baseng masa. Ang lahat 
ng mga ito ay nasa konteksto ng bagong-demokratikong 
rebolusyon. Maging ang kaaway ay hayagan na 
ngayong kumikilala sa di-maipagkakailang katotoha- 
nan na ang BHB ay lumakas sa hanay ng masa at nasa 
pusisyon para bumigwas ng mas nakamamatay na mga 
dagok sa kanyang mga pwersa. 

Nagkamit ang BHB ng maniningning na tagumpay 
sa mga taktikal na opensiba sa pambansang saklaw, 


lang mga uri ng propaganda at nagpapatindi 
ng mga pambobomba, sapilitang maramihang pagpapa- 
likas, blokeyo ng pagkain, mga masaker, arbitraryong 
pang-aaresto, panonortyur at mga pagpatay. 

Mula't sapul, ang rehimeng US-Estrada ay 
nagpapatupad na ng di-deklaradong batas militar, laluna 
sa kanayunan. Naglulunsad ito ng malulupit na 
kampanya ng pagsupil sa ilalim ng tinaguriang Oplan 
Makabayan, isang kampanyang sumasaklaw sa buong 
bansa. Tinapos nito ang usapang pangkapayapaan ng 
GRP at NDFP at isinumpang dudurugin ang rebolusyo- 
naryong kilusan upang bigyang-diin ang kontra- 
rebolusyonaryong linya nito ng todo-todong gera laban 
sa mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa. 
Subalit inihanda tayong mabuti ng Ikalawang Dakilang 
Kilusang Pagwawasto upang labanan nang mas matindi 
at mas mabisa ang bangkarote at nahihiwalay na 
rehimen. Ang Partido ay nakapagkonsolida, nakapag- 
panibagong-sigla at nakapagpalakas sa ideolohiya, 
pulitika at organisasyon. Napalawak at napatatag ng 
BHBang rebolusyonaryong baseng masa sa kanayunan. 
Masiglang umuunlad ang pambansang nagkakaisang 
prente. 


4 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


Nagtagumpay tayo sa pagsusulong ng digmang 
bayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng reporma 
sa lupa at pagsasagawa ng masikhay na gawaing masa. 
Sumasalig tayo pangunahin sa mga maralitang 
magsasaka at manggagawang bukid, kinakabig ang 
mga panggitnang magsasaka, ninunyutralisa ang mga 
mayamang magsasaka at pinag-iiba ang mga nali- 
liwanagan sa mga despotikong panginoong maylupa 
upang ihiwalay ang huli at wasakin ang kapangyarihan 
nito sa kanayunan. Ang antipyudal na linyang 
makauring ito ay isinasakatuparan sa konteksto ng 
pambansang nagkakaisang prente, na rebolusyonaryo 
ang katangian dahil ang digmang bayan ang pangu- 
nahing sangkap ng pakikibaka sa kasalukuyang mga 
sirkunstansya. 

Itinatatag natin ang baseng masa sa saklaw na 
walang katulad sa nakaraan. Binubuo at pinauunlad 
natin ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika 
at ang mga organisasyong masa ng mga manggagawa, 
magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan, 
aktibistang pangkultura at mga taong may iba't ibang 
katayuan sa buhay. Naglulunsad tayo ng mga kam- 
panyang masa upang itaas ang antas ng edukasyon at 
kultura ng mamamayan, ipatupad ang reporma sa lupa, 
paunlarin ang kabuhayan ng mamamayan, itaguyod ang 
pangangalaga sa kalusugan at kalinisang pampubliko, 


tan natin ang pagkilala ng mga bansa sa katayuang ito 
sa pagkakamit ng mas malalaki pang tagumpay. 

Sa paalun-along paraan, patuloy nating pinalalawak 
ang populasyon at teritoryong nasa ilalim ng demo- 
kratikong gubyernong bayan. Marami pang mga 
larangang gerilya ang binubuo upang punan ang mga 
patlang sa pagitan ng dati nang mga larangang gerilya. 
Ibayo nang naaabot ng BHB ang mga bayan at mga 
mayor na daluyan ng transportasyon at komunikasyon. 

Habang ang BHB ay tumututok sa pagbubuo at 
pagpapalakas ng mga larangang gerilya sa kanayunan, 
ikinokoordina ng Partido ang mga rebolusyonaryong 
pwersa at pakikibakang masa sa kalunsuran doon sa 
mga nasa kanayunan. Nanghihikayat at nagtatalaga ito 
ng mga manggagawa at nakapag-aral na kabataan mula 
sa kalunsuran upang maglingkod sa hukbong bayan at 
sa kanayunan. 

Minamahal ng malawak na masa ng sambayanan 
ang Bagong Hukbong Bayan at ang mga Pulang 
kumander at mandirigma nito dahil ipinaglalaban nila 
ang rebolusyonaryong adhikain laban sa imperyalis- 
mong US at lokal na mga mapagsamantalang uri. Lalo 
pang tataas ang rebolusyonaryong lakas at prestihiyo 
ng BHB habang ang lahat ng anyo ng rebolusyonaryong 
pakikibaka ng mamamayan ay sumusulong. 

Dahil sa ating pagpupunyagi at mga tagumpay sa 
digmang bayan, ang 


MAGING ANG KAAWAY AY HAYAGAN NA NGAYONG | @ 
KUMIKILALA SA DI-MAIPAGKAKAILANG KATOTOHANAN [P45 
NA ANG BHB AY LUMAKAS SA HANAY NG MASA t53. 


Partido Komunista ng 
Pilipinas, Bagong Huk- 
bong Bayan at Pam- 


oa o a 
at IN bansa-Demokratikong 
Prente ng Pilipinas 


YA 


sanayin ang milisya at ang mamamayan sa pagtatang- 
gol-sa-sarili, pawiin ang mga antisosyal na aktibidad 
at palitan ang di-malusog na mga anyo ng libangan ng 
makatuturang mga anyo. 

Bagamat ang kontra-rebolusyonaryong estado ng 
malalaking kumprador at panginoong maylupa ay 
nakatrinsera pa sa kalunsuran, binubuo na natin ang 
demokratikong gubyernong bayan sa anyo ng mga lokal 
na organo ng kapangyarihang pampulitika na sinusu- 
portahan ng mga organisasyong masa at ng mama- 
mayan sa kabuuan, ipinagtatanggol ng Bagong Huk- 
bong Bayan at pinamumunuan ng Partido. Malaon na 
nating nakamit ang katayuang nakikidigma (status of 
belligerency) sa ilalim ng internasyunal na batas batay 
sa mga tagumpay natin sa digmang bayan at makakam- 


(National Democratic Front of the Philippines) ay 
pawang iginagalang at nagtatamasa ng mataas na antas 
ng prestihiyo at suporta sa buong daigdig, sa hanay ng 
mga mamamayan at mga pwersang lumalaban sa 
imperyalismo at para sa pambansang kalayaan at 
sosyalismo. 

Nakikinabang tayo sa mahabang rebolusyonaryong 
karanasan at kasalukuyang mga pakikibaka ng prole- 
taryado at mamamayan ng daigdig at nakapag-ambag 
tayo nang malaki sa adhikain ng pandaigdigang 
rebolusyong proletaryo. Nakatitiyak tayo na habang 
isinusulong natin ang sulo ng armadong rebolusyon, 
marami pang aping mga mamamayan ang mag-aarmas 
at magrerebolusyon sa gitna ng lumulubhang mga 
kalagayan ng pang-aapi at pagsasamantala. 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


Il. Ang krisis ng imperyalismo 
at ang proletaryong rebolusyon 


Habang papasok tayo sa ika-21 siglo, ang kapi- 
talistang krisis ng sobrang produksyon at ang bagong 
kaguluhan sa daigdig ay mabilis na lumulubha. Ang 
kasalukuyang kalagayan sa daigdig ay paborable para 
sa rebolusyon at pinabubulaanan nito ang ihinahayag 
ng mga imperyalista na ang kasaysayan ay hindi na 
lalampas pa sa monopolyong kapitalismo at sa mga 
kunwa nilang pagpapairal ng liberal demokrasya. 

Itinutulak at pinabibilis ng paggamit ng mataas na 
teknolohiya ang sobrang konsentrasyon ng kapital sa 
produksyon at pinansya sa mga kamay ng monopol- 
yong burgesya. Upang makapiga ng mas mataas na tubo 
at mahadlangan ang tendensyang bumaba ng tantos ng 
tubo habang pinalalawak ang produksyon, inaatake ng 
monopolyong burge- 


Ang resulta ay ang paglubha at paglalim ng 
palagiang krisis ng sobrang produksyon sa pan- 
daigdigang sistemang kapitalista. Ang kabawasan sa 
kita ng mamamayan ay nangangahulugan ng pagkitid 
ng pamilihan. Ang mga empresang natatalo sa 
kumpetisyon ay nagsasara kundiman nalalamon ng mas 
malalaking empresa. Ang ibayong konsentrasyon ng 
kapital ay sinusundan ng pagkawasak ng mga 
produktibong pwersa. 


Ang pagsasara ng mga kumpanya, pagbawas sa 
produksyon at mga pagsasanib ay nangangahulugan ng 
papataas na palagiang malawakang kawalan ng hanap- 
buhay at sumasahol na mga kalagayan sa pasahod at 
pamumuhay. 


Lalong tumatampok ang krisis sa pinansya habang 
nalalantad ang dambuhalang mga utang ng naluluging 
mga empresa at mga bayang nangungutang. Ngunit 

nangungutang pa nang 


sya ang mga karapatan 
sa pag-uunyon at mga 
demokratikong kara- 
patan ng mga mang- 
gagawa, pinapatay 
ang mga regular na 


HABANG PAPASOK TAYO SA IKA-21 
SIGLO, ANG KAPITALISTANG KRISIS 
NG SOBRANG PRODUKSYON AT ANG 
BAGONG KAGULUHAN SA DAIGDIG 
AY MABILIS NA LUMULUBHA. 


panibago ang burges na 
estado at mga priba- 
dong kumpanya upang 
patuloy pang paandarin 
ang kapitalistang eko- 
nomya tungo sa ibayo 


trabaho at pinapalitan 
ang mga ito ng mga hindi buong panahon at pansa- 
mantalang trabaho upang itulak pababa ang pasahod. 

Sa pangunguna ng US, ibinando ng mga imperya- 
lista ang alamat ng “malayang pamilihan” upang 
bigyang-matwid ang tumitinding tantos ng pagsasa- 
mantala sa uring manggagawa sa mga imperyalistang 
bansa at sa mamamayan ng mga kliyenteng bayan. 
Walang habas ang monopolyong burgesya sa pagko- 
konsentra at pagsesentralisa ng kapital sa mga kamay 
nito alinsunod sa mga islogan ng pribatisasyon, 
liberalisasyon at deregulasyon. 

Inilalarawan ng mga imperyalista at mga utusan nila 
ang mga manggagawa bilang mga palamunin sa halip 
na mga tagalikha ng yaman. Sinisisi nila ang mga 
manggagawa bilang sanhi ng implasyon at balakid sa 
paglago ng ekonomya. Pinabababa nila ang kita ng mga 
manggagawa upang maksimisahin ang tubo. Iwina- 
waksi na ng burges na estado ang mga panlipunang 
pagkukunwari nito, pinabibigat ang pasaning buwis ng 
mamamayan at pinabibilis ang paghahain ng mga ari- 
arian at pondong publiko sa monopolyong burgesya. 


pang pagsasamantala 
sa mamamayan. Upang malikha ang ilusyon ng pag- 
unlad, di lamang kinokonsentra ng monopolyong 
burgesya ang kapital sa kamay nito kundi sinosobrahan 
din ang tasasyon ng mga ari-arian sa pamamagitan ng 
pasikut-sikot ng monopolyong kapital sa pinansya. 
Ang mga imperyalistang bayan ay pinahihirapan 
ng palagiang krisis ng sobrang produksyon at ng 
kaugnay na pag-iral ng palagiang malawakang 
disempleyo, pagguho ng pinaghirapang mga bene- 
pisyong panlipunan at ng lumalaking palagiang krisis 
sa pinansya ng estado at pribadong sektor. Ang mga 
ekonomya ng Japan at European Union ay nabahura at 
naging mabuway kumpara sa ekonomya ng US. 


Ang US ang pinakamalakas sa mga imperyalistang 
bansa dahil ito ang nangunguna sa mataas na 
teknolohiya at nasasamantala nito ang mga alyado 
nitong imperyalista sa pamumuhunan at kalakalan. Ang 
Japan at European Union mismo ay naaakit ng mas 
mataas na tantos ng tubo sa US at nakasusuhay sa 
ekonomya ng US sa pagbili ng securities ng US. 

Ang pinakamalaking bula sa ekonomya ay lumitaw 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


sa US, kasabay ng pagpasok ng pamumuhunan sa sfocks 
ng mga kumpanyang mataas ang teknolohiya at ng 
sobrang tasasyon sa mga ito. May namumuong krisis 
ng sobrang produksyon ng mga kompyuter, tele- 
komunikasyon at software na siyang batayan ng paglago 
ng kapital sa US. Ipinagmamalaki ng US ang mataas 
nitong tantos sa empleyo na kinatatangian ng pagsapaw 
ng mga trabahong hindi buong panahon sa mga 
trabahong regular. 

Patuloy na pinapasan ng US ang bigat ng mga 
naging gastusin para ipagwagi ang Cold War at 
panatilihin ang lahatang-panig nitong hegemonya sa 
pandaigdigang sistemang kapitalista. Mayroon itong 
gahiganteng pambansang pagkakautang bunga ng 


Soviet Union. 

Nagkakaisa ang mga imperyalistang kapangyarihan 
sa pang-aapi at pagsasamantala sa mamamayan at dito'y 
pinamumunuan pa rin sila ng imperyalismong US. 
Subalit dumarami ang mga kontradiksyong nama- 
magitan sa kanila. Tiyak na titindi pa ang mga ito sa 
ibayong paglala ng pandaigdigang krisis ng sobrang 
produksyon. Namamalas sa kalakaran ang pag-igting 
ng kontradiksyon sa hanay ng mga imperyalistang 
kapangyarihan, sa pagitan nila at ng kanilang mga 
kliyenteng estado, sa pagitan nila at ng mga aping 
mamamayan at sa pagitan ng monopolyong burgesya 
at ng proletaryado. 

Likas sa imperyalismo ang pagluluwal nito ng mga 
krisis sa ekonomya at mga digma- 
an. Hanggang sa ngayon, bunga 


ANG PINAKAMALAKING BULA SA EKONOMYA 
AY LUMITAW SA US, KASABAY NG PAGPASOK 
NG PAMUMUHUNAN SA STOCKS NG MGA 
KUMPANYANG MATAAS ANG TEKNOLOHIYA 
AT NG SOBRANG TASASYON SA MGA ITO. 


ng pagwakas ng Cold War, ang 
mga digmang mapanalakay ay 
nag-aanyong pagkakaisa ng mga 
imperyalistang kapangyarihan 
laban sa binabansagan nilang mga 
estadong “suwail” subalit sa 
totoo, ito'y laban sa mamamayan 


paggugol ng malalaking gastos sa militar at mga 
depisito sa kalakalan para matulungan ang mga alyado 
nito. Ang mga pagsisikap nitong bawasan ang 
napakalaki nitong publikong pagkakautang at depisito 
sa kalakalan ay nakapagpapalala sa krisis ng sobrang 
produksyon sa loob at labas ng bansa. 

Ang krisis ng sobrang produksyon sa mga 
imperyalistang bansa ay humantong na sa paglulunsad 
ng mga welga at malawakang aksyong protesta ng mga 
manggagawa at iba pang mamamayan laban sa estado 
at monopolyong burgesya. Subalit hanggat kaya pa 
nitong pagsamantalahan ang mamamayan ng daigdig, 
maaari pang patamlayin ng monopolyong burgesya ang 
makauring pakikibaka ng proletaryado sa mga 
imperyalistang bansa. 

Relatibong mas masigla ang makauring pakikibaka 
ng proletaryado laban sa burgesya sa mas mahihinang 
industriyal na kapitalistang bansa, kabilang na ang labis 
na nanghinang imperyalistang kapangyarihan, ang 
Russia. Subalit wala pa ring epektibong namumunong 
partidong Marxista-Leninista sa pakikibakang ito. 
Gayunpaman, sumiklab na ang gera sa Europe, 
partikular sa mga Balkan at ilang bahagi ng dating 


ng ilang bansa at buu-buong mga 
rehiyon tulad ng mga digma laban sa Iraq at laban sa 
Yugoslavia. Saligan ng gayong mga digmang mapana- 
lakay ang lumalalang krisis ng sobrang produksyon na 
tumutungo sa paglalaban-laban mismo ng mga 
imperyalistang kapangyarihan para muling hatiin ang 
mundo. 

Ang kahinaan ng Russia ay nang-aakit ng agre- 
sibong aksyon mula sa mas malalakas na imperyalistang 
kapangyarihan. Kayat pagkatapos ng pagpapalawak ng 
NATO sa Eastern Europe, naglunsad ng digmang 
mapanalakay ang US laban sa Yugoslavia upang 
kontrolin ang mga Balkan, pahigpitin ang pagkakakub- 
kob ng Russia, tiyakin ang magkabilang panig ng 
Mediterranean at idikta ang daloy ng langis mula sa 
Caucasus, Caspian Sea at Central Asia. Humantong pa 
ang US sa pagtataguyod sa armadong paglaban ng mga 
Chechen sa layuning sagkaan ang anumang plano ng 
Russia at Germany na maglatag ng mga pipeline sa 
Chechnya patungong Western Europe. 

Ang napakalaking mayorya ng mamamayan ng 
daigdig ay nasa mga bansang malakolonyal at 
malapyudal sa Asia, Africa at Latin America at sa mga 
bansang paurong kung saan ipinagkanulo ng mga 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


7 


rebisyunistang rehimen ang sosyalismo at ilang dekada 
nang pinanumbalik ang kapitalismo. Pinapasan nila ang 
malaking bulto ng pandaigdigang krisis ng sobrang 
produksyon. Ang kanilang mga bansa ang pangunahing 
larangan ng mararahas na labanan sa hanay ng mga 
imperyalista at reaksyunaryo, gayundin sa pagitan ng 
mga pwersang rebolusyonaryo at kontra-rebolusyo- 
naryo. 

Karamihan sa mga bansang ito ay walang ibang 
mailuwas maliban sa mga hilaw na materyales. Tuluy- 
tuloy nang lumubha ang mga kundisyon ng kalakalan 
para sa gayong mga eksport mula pa noong huling 
bahagi ng dekada '70 dahil sa 


kundi mga hilaw na materyales. Marahas na nagpa- 
paligsahan para sa kapangyarihan ang mga reaksyunar- 
yong pangkatin at gumagamit ng mga etnosentriko, 
relihiyoso at iba pang reaksyunaryong mga islogan 
laban sa isa't isa. Lumalaganap ang mga gera sibil na 
kinatatangian ng mga masaker at malawakang 
paglilikas ng mamamayan, partikular sa Africa, ang 
kontinenteng sinalanta nang husto ng krisis ng sobrang 
produksyon ng mga hilaw na materyales mula pa noong 

huling bahagi ng dekada '70. 
Mabilis na nanghihimasok at naglulunsad ng mga 
digmang mapanalakay ang imperyalismong US at mga 
alyado nito sa motibong kun- 


sobrang produksyon. May maliit 
na bilang ng mga bansang ito na 
nagluluwas ng ilang manupaktu- 
ra at semi-manupaktura, na sobra 
na rin ang produksyon mula pa 


MABILIS NA NANGHIHIMASOK AT 
NAGLULUNSAD NG MGA 
DIGMANG MAPANALAKAY ANG 
IMPERYALISMONG US AT MGA 


wa'y makatao at mapagpayapa, 
subalit ito'y kapag may nasa- 
sangkot na mga rekursong langis 
lamang, tulad ng naganap sa 
Middle East at mga Balkan. Ang 


noong dekada "90. Sa gayon, ang ALYADO NITO SA MOTIBONG gayong mga digmang mapanala- 
lahat ng mga bansang ito ay KUNWA'Y MAKATAO AT kay ay nagagamit din ng US 
pumapasan ng malaking depisito MAPAGPAYAPA bilang pagkakataon para ilantad 


sa kalakalan at dayuhang pa- 
utang. 

Nakapangingilabot ang pag- 
kakawasak ng mga produktibong 
pwersa sa lahat ng nabanggit na 
bansa. Laganap ang pagsasara ng 
mga empresang nakatuon sa 
eksport, agrikultura at pagmama- 


at gamitin ang mga sandata 
nitong mataas ang teknolohiya 
laban sa mga nakapirming esta- 
blisimyento ng mga kalaban 
nitong estado, kabilang ang mga 
imprastrukturang sibilyan, kaga- 
mitang publiko, empresang 
pang-ekonomya, ospital at 


nupaktura, ang malawakang 
disempleyo at ang paglubha ng kalagayan ng pasahod 
at pamumuhay. Hindi pa nakababalik sa masama na 
ngang kalagayang sosyo-ekonomiko bago mag-1997. 
Sa kalagayan ng palagiang krisis ng sobrang 
produksyon, ang mga hirap na bansa ay walang pag- 
asang kumita ng dayuhang pananalapi para bayaran ang 
kanilang mga pagkakautang at inangkat na produktong 
pangkonsumo. Patuloy ang mga ito sa produksyon ng 
mga hilaw na materyales at semi-manupaktura na 
pababa nang pababa ang presyo o sa pagbabawas ng 
kanilang mga import alinsunod sa patakaran ng 
pagtitipid. Bunga nito, kumikitid rin ang pandaigdigang 
merkado ng mga imperyalista para sa kanilang sariling 
mga eksport tulad ng structural steel, mga kotse, 
consumer electronics, telekomunikasyon at iba pa. 
Malawakang rumaragasa ang bagong kaguluhan sa 
daigdig sa mga bansang walang ibang mailuluwas 


paaralan, gusali ng gubyerno at 
mga pasilidad ng masmidya. 

Sa sobrang kahambugan nito, gumagamit ang 
imperyalismong US kapwa ng kapangyarihan sa 
pinansya at militar para lansihin ang sarili nitong mga 
alyadong imperyalista, kaya-kayahin ang mga 
neokolonyal na kliyente nito at iblokeyo at pagbantaan 
ang mga bansa tulad ng Cuba at Democratic People's 
Republic of Korea na naggigiit at nagtatanggol sa 
pambansang kasarinlan at mithiing sosyalista ng 
mamamayan. 

Subalit walang kasinglubha ang estratehikong 
pagkabanat ng imperyalismong US at sobra ang pag- 
asa nito sa mga sandatang mamahalin at mataas ang 
teknolohiya. Nananatili ang takot nitong magkaroon 
ng mga kaswalting Amerikano sa isang gera sa katihan. 
Kasabay nito, pinahihina ng imperyalismong US ang 
sarili nitong mga papet na estado sa pagpapataw ng 


8 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


mga patakarang neokolonyal at neoliberal na nakasisira 
sa ekonomya at pinansya ng mga ito, kung kayat 
nagiging malupit ang huli at kinamumuhian ng 
mamamayan. Ang pagkakaroon ng ilang estadong 
bulnerable sa blackmail sa pinansya at militar ng US 
subalit lumalaban sa todong dominasyon ng US ay sapat 
na patunay ng limitasyon ng imperyalistang kapang- 
yarihan ng US. Maging ang mga biktima ng digmang 
mapanalakay ng US noong nagdaang dekada, tulad ng 
Iraq at Yugoslavia, ay nakasansala o di kaya'y nakatagal 
sa pagtatangka ng US at ng mga imperyalistang alyado 
nito na sakupin sila. Hanggang sa ngayon ay nasasag- 
kaan ng Democratic People's Republic of Korea, Cuba 
at Libya ang imperyalismong US sa paglulunsad ng 
digmang mapanalakay laban sa kanila. 

Mulat sa mga limitasyon ng imperyalistang 
kapangyarihan ng US, optimistiko ang mga umiiral na 
armadong kilusang rebolusyonaryo para sa pambansang 
kalayaan at demokrasya na sa takdang panahon, maaari 
nilang gapiin at pabagsakin ang mga papet na estado 
sa kani-kanyang bansa at uusbong ang iba pang mga 
armadong kilusang rebolusyonaryo sa walang katulad 
na saklaw sa Asia, Africa, Latin America at sa mga 
bansang paurong na dating sinalanta ng mga rebis- 
yunistang taksil at ngayo'y mga neokolonya ng 
imperyalismong US. 

Nagagawang inutil ng mga armadong kilusang 
rebolusyonaryo, na bumabase sa hanay ng mga 


at US bunga na rin ng mga dikta ng US sa kasalukuyan. 
May sariling katangian at ambisyong imperyalista ang 
Japan. Sumusuray na ito sa inter-imperyalistang 
kumpetisyon sa ekonomya at tiyak itong lalaban sa mga 
dikta ng US at magpapaunlad ng sarili nitong mga 
inisyatiba kaugnay ng iba pang bansang Asyano. 

Patuloy na nagkakasala ang US laban sa mga 
mamamayan ng Asia sa pagdikta nito ng mga patakaran 
sa mga papet na estado nito para ibayong apihin at 
pagsamantalahan ang mamamayan. Walang habas itong 
nanghihimasok sa mga panloob na usapin ng mga bansa 
at mamamayang Asyano. Para ipaggiitan ang hegemon- 
ya nito, pinakikialaman nito ang matitingkad na isyu 
tulad ng pagbabalik ng Taiwan sa China, reunipikasyon 
ng Korea, Kashmir, Tibet at iba pa. 

Nangunguna ang US sa produksyon at paggamit sa 
henosidyo ng bomba atomika, tulad ng ginawa nito sa 
Hiroshima at Nagasaki, at pagmamay-ari nito ang 
pinakamalaking imbak ng mga sandatang nukleyar. 
Nais nitong panatilihin sa sarili ang di mapasusubaliang 
superyoridad-nukleyar upang magamit itong pang- 
blackmail sa pulitika at pamalagiin sa kamay nito ang 
pribilehiyo ng unang paggamit. Sa tulak ng agresibong 
katangiang imperyalista nito at paghahangad na 
magtaglay ng monopolyo sa kapangyarihang nukleyar, 
iginigiit nitong isuko ng ibang mga bansa ang kanilang 
mga sandatang nukleyar. 

Lumalakas ang Agos ng armadong rebolusyon sa 
Southeast Asia at 


OPTIMISTIKO ANG MGA UMIIRAL NA ARMADONG 
KILUSANG REBOLUSYONARYO PARA SA PAMBANSANG 
KALAYAAN AT DEMOKRASYA NA SA TAKDANG PANAHON, æ 
MAAARI NILANG GAPIIN AT PABAGSAKIN ANG MGA PAPET g. F 
NA ESTADO SA KANI-KANYANG BANSA ... A 


South Asia. Pinamu- 
munuan ng mga parti- 
dong Marxista-Leni- 
nista-Maoista ang 
mga digmang bayan 
at nagtitipon sila ng 
lakas sa kani-kanyang 


magsasaka at tumatalima sa estratehikong linya ng 
matagalang digmang bayan, ang mga sandata ng US 
na mataas ang teknolohiya, tulad ng naganap sa 
matagumpay na digma ng Vietnam para sa pambansang 
pagpapalaya. 

Sa Asia, nananalig ang US sa sarili nitong 
kapangyarihang militar at sa estratehikong pakiki- 
pagsabwatang panseguridad nito sa Japan sa pananatili 
ng hegemonya. Subalit sa mga darating na taon at 
dekada, lalala at lalala ang di pagkakasundo ng Japan 


mga bansa. Tinatang- 
lawan ng gayong mga partido ang landas ng armadong 
rebolusyon sa Asia at sa iba pang kontinente ng mga 
bansang malakolonyal at malapyudal. 

Patitindihin ng nagaganap na walang katulad na 
pagkawasak ng mga pwersang produktibo at ng 
pagkitid ng pandaigdigang pamilihan ang lahat ng 
batayang kontradiksyon sa mundo, tulad ng sa pagitan 
ng imperyalismo at ng aping mga mamamayan, sa 
hanay ng mga imperyalistang kapangyarihan at sa 
pagitan ng monopolyong burgesya at proletaryado sa 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


9 


mga imperyalistang bansa. Maaari silang magbigay- 
inspirasyon sa iba pang partidong Marxista-Leninista- 
Maoista na maglunsad ng armadong rebolusyon. 

Ang teknolohiya sa impormasyon na ibayong 
nagpapaunlad sa panlipunang katangian ng produksyon 
at kumokontra sa pag-aaring monopolyong kapitalista 
ay maaaring gamitin para sa 


mineral at mga semi-manupakturang may mababang 
dagdag-na-halaga) ay pabagsak nang pabagsak bunga 
ng pandaigdigang krisis ng sobrang produksyon. Kai- 
langang lumikha ang Pilipinas ng mas malaking bulto 
ng gayon ding uri ng eksport kahit sa mas mababang 
presyo sa pandaigdigang pamilihan upang kumita ng 


mabilis na komunikasyon sa 
propaganda, mga armadong 
operasyon at iba pang ak- 
tibidad ng mga kilusang 
rebolusyonaryo ngayon at 
para sa sosyalistang pagpa- 


NADALA NG KRISIS SOSYO-EKONOMIKO ANG KRISIS 
SA PULITIKA SA ANTAS NA KAHALINTULAD NOONG 
BISPERAS NG DEKLARASYON NG BATAS MILITAR NG 


REHIMENG MARCOS. 


plano ng ekonomya, produk- 

syon at pag-unlad sa kultura sa hinaharap. Tiyak ang 
pagkagapi ng mga imperyalista at ng kanilang mga lokal 
na reaksyunaryong utusan. Maningning ang rebolusyo- 
naryong hinaharap ng proletaryado at mamamayan ng 
daigdig. Ang bagong kaguluhan sa daigdig ay ibayo 
pang naliligalig at siyang pasimula ng rebolusyong pan- 
lipunan. 


lll. Mabilis na paglubha 
ng bulok na naghaharing sistema 


Ang bulok na naghaharing sistema ng mga uring 
malaking burgesyang kumprador at panginoong 
maylupa ay labis na nagigipit ng pandaigdigang 
kapitalistang krisis ng sobrang produksyon ng lahat ng 
tipo ng kalakal at ng mga idinidikta ng US na neoliberal 
na patakarang “malayang pamilihan” -- denas- 
yunalisasyon, liberalisasyon ng pamumuhunan at 
kalakalan, pribatisasyon at deregulasyon. 

Mabilis na lumulubha sa paraang lahatang-panig 
ang pamalagiang krisis ng naghaharing sistema. Ang 
krisis sa ekonomya at lipunan ay nagdudulot ng 
sukdulang paghihirap sa malawak na masa ng sambaya- 
nan at nagbubunsod ng panlipunang kaguluhan at ng 
armadong rebolusyon. Nadala ng krisis sosyo-ekono- 
miko ang krisis sa pulitika sa antas na kahalintulad 
noong bisperas ng deklarasyon ng batas militar ng 
rehimeng Marcos. 

Umaasa ang Pilipinas sa pag-aangkat ng kasang- 
kapan, panggatong at bahagyang naprosesong mga 
sangkap at hindi ito lumilikha ng mga produktong 
kapital (capital goods). At lahat ng tipo ng eksport ng 
Pilipinas (mga hilaw na materyales na agrikultural at 


dayuhang pananalapi o kaya'y magbawas ng mga 
inaangkat na sangkap para sa produksyon ng mga pang- 
eksport na kalakal at dahil dito'y kikita ito ng mas 
kaunting dayuhang pananalapi. 

Maging ang produksyon sa agrikultura para sa lokal 
na konsumo ay nababawasan gawa ng tumataas na 
halaga ng imported na mga sangkap at ng liberalisadong 
pag-aangkat ng mga produktong pagkain kabilang ang 
bigas, mais, asukal at karne. Ang lupang maaaring 
gamitin sa agrikultura ay nabawasan din dahil sa 
mabilisang akumulasyon ng lupa sa kamay ng iilan para 
sa ispekulasyon sa real estate bagamat pumutok na ang 
bula ng pribadong konstruksyon. 

Sa kalagayang may pandaigdigang sobrang 
produksyon ng mga manupaktura tulad ng kotse, 
materyales sa konstruksyon, consumer electronics at 
telekomunikasyon, lalong pinabibilis ng mga mapag- 
samantalang uri ang kanilang lantad na pagkonsumo 
at pinatitindi ang kanilang pagsasamantala sa uring 
manggagawa at magsasaka. 

Palaki nang palaki taun-taon ang depisito sa 
dayuhang kalakalan at maaari lamang itong paliitin sa 
pamamagitan ng pagtitipid, ng pagbabawas sa 
produksyon at ng disempleyo. Ang pag-eeksport ng 
kalalakihan at kababaihan para magtrabaho nang de- 
kontrata sa ibayong dagat ang siyang nakakapagpapa- 
sok ng mas malaking halaga ng dayuhang pananalapi 
kumpara sa anupamang produktong pang-eksport. 
Subalit nalilimitahan ito ngayon ng pandaigdigang 
krisis sa ekonomya at ng kumpetisyon mula sa eksport 
na paggawa ng iba pang naghihikahos na bansa. 

Sumisirit ang panlabas na pagkakautang ng Pilipi- 
nas. Itinutulak pa ito pataas ng lumalaking bayad sa 


10 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


interes ng dating utang at ng panibagong pangungutang 
upang ipambayad sa dating utang at ipampuno sa 
patuloy na depisito sa kalakalan. Ang pinakabagong 
mga dayuhang pautang ay ginamit pangunahin para 
isalba ang sistema sa pagbabangko. Ang mga utang sa 
Japan para sa obras publikas ay dumarating nang 
papatak-patak at may mga kaakibat na kundisyon. 
Kabilang dito ang mas matataas na interes at mas 
maiikling taning sa bayaran at pagkakaroon ng mga 
takdang kontratista at tagasuplay ng materyales na mas 
matataas ang presyo. 

Taun-taon, palaki nang palaki ang lokal na utang 
pampubliko ng reaksyunaryong estado at pabigat nang 
pabigat ang ipinapataw nitong mga buwis at sinisingil 
na kabayaran para sa mga serbisyong publiko sa 
malawak na masa ng sambayanan upang punan ang 
patuloy na lumolobong depisito sa badyet. Kalakhan 
ng gastusin ng gubyerno ay nilalamon ng pagbabayad 
sa utang, ng pwersa ng pulisya at militar at ng 
burukratikong korupsyon. Ang perang naimpok para 
sa seguridad panlipunan (social security savings) ay 
ginagamit para pondohan ang mga raket sa stock market 
at mga pagsasanib. 

Ihinahayag ng rehimeng Estrada na ang gross 
domestic product (GDP) ng bansa ay lumago mula sa 
antas nito noong isang taon. Guniguni lamang ito. Ang 
halaga ng GNP ay pinalobo sa pamamagitan ng mga 
pagtatasang nakabatay sa hula, ng mga kontra- 
produktibong gastusin at ng lubhang mabababang 
pagtasa sa tantos ng implasyon. Maging ang rehimen 
ay umaamin na malayong maabot ng ekonomya ang 
antas ng GNP noong 1997. 

Dahil sa lumalalang krisis sosyo-ekonomiko, 
kumikitid ang puwang para sa pagbibigayan sa hanay 
ng mga nagpapaligsahang paksyon sa pulitika ng mga 
uring mapagsamantala. Walang kasinsakim ang nagha- 
haring pangkatin at mas madali itong nalalantad. 
Nagiging mas mapait at mas marahas ang ribalan sa 
pulitika sa hanay ng mga reaksyunaryo. 

Ang kabulukan ng reaksyunaryong estado ay 
lantarang naipamamalas sa garapa- 


kontrata sa estado, paglapit sa mga institusyon sa 
pinansya ng estado at mga pribilehiyo sa negosyo. Tulad 
noong panahon ng pasistang rehimeng Marcos, 
hinalinhan ng isang monopolistikong sistema ng 
presidential pork barrel ang relatibong mas malawak 
na sistema ng congressional pork barrel. 

Ang pagkakaluklok ng naghaharing pangkating 
Estrada ay salamin ng walang katulad na pagdausdos 
ng sistema sa ekonomya at pulitika. Ang suporta sa 
pinansya at pulitika ng pamilyang Marcos, ng 
pinakapusakal na mga kroni ni Marcos at ng mga 
panginoon ng krimen ay nakapagluklok sa poder ng 
isang presidenteng dati'y isang popular na aktor sa 
pelikula subalit isang lasenggong salat sa katinuan ng 
isip. Sa loob ng napakaikling panahon, isinisigaw na 
ng marami na siya'y patalsikin o piliting magbitiw. 

Dahil sa umaalingasaw na korupsyon at lumu- 
lubhang pagkakahiwalay nito, bulnerable ang rehimeng 
US-Estrada sa kudeta. Maraming grupo ng mga upisyal 
militar ang nagnanais na palitan si Estrada ng kanyang 
pangalawang pangulo alinsunod sa konstitusyon ng 
1987 ng reaksyunaryong estado. Nagkakaisa sila sa 
pagkundena kay Estrada dahil sa kanyang kabulukan, 
kahinaan ng utak at paboritismo para sa ilang upisyal 
sa militar at pulisya na nagpapatakbo ng mga 
sindikatong kriminal. 

Ang mga mapamwersang mga aparato ng estado 
ay binabasag ng paksyunalismong sumasalamin sa mga 
bitak sa hanay ng mga reaksyunaryong pulitiko at ng 
mga sindikatong kriminal na sangkot sa ismagling, 
pasugal, pagbebenta ng droga, prostitusyon, pangi- 
ngikil, kidnap-for-ransom, iligal na pagtotroso at iba 
pa. Ang pinakamatataas na upisyal ng militar at pulisya 
ay nagsisilbing operatiba ni Estrada sa mga pinaka- 
mapagkakakitaang gawaing kriminal. 

Bukambibig ng kasalukuyang naghaharing pang- 
katin ang dogma ng “malayang pamilihan” at nanini- 
wala ito na ang todong pagsusubasta ng pambansang 
patrimonya sa mga dayuhang monopolyo ang siyang 
magbubunsod ng pagiging kumpetitibo ng Pilipinas sa 


lang korupsyon ni Estrada, ng 
kanyang maraming mga asawa at 
mga anak at ng kani-kanilang mga 
dummy at kroni na sangkot sa lahat 
ng uri ng kahinahinalang mga tran- 


ANG PAGKAKALUKLOK NG NAGHAHARING 
PANGKATING ESTRADA AY SALAMIN NG 
WALANG KATULAD NA PAGDAUSDOS NG 
SISTEMA SA EKONOMYA AT PULITIKA. 


saksyon na may kaugnayan sa mga 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


11 


mundo. Ito ang dahilan kung 
bakit ninanais ng rehimen na 
amyendahan ang reaksyu- 
naryong konstitusyon o 
kaya'y magpasa ng mga 
batas para matamo ang ga- 


IBAYONG NAGPAPAKAWALA NG HAYAG NA 

TERORISMO ANG REHIMEN AT NAGPAPAIRAL NG DI 

DEKLARADONG BATAS MILITAR KAHIT NA NAHAHARAP $% 4 
ITO SA GRABENG KAHIRAPAN SA PINANSYA # N 4 


yong layunin. 

Garapal ang pagtutol ng rehimen sa pambansang 
industriyalisasyon. Ni hindi ito nagkukunwaring pabor 
ito rito, di tulad ng mga dating rehimen na nagpalabas 
na ang malalaking proyektong kumprador ay mga 
pangunahing proyekto sa pagpapaunlad ng industriya. 
Pakutya nitong tinutukoy na proyektong pangkaunlaran 
at kontra-kahirapan ang mga casino at iba pang 
negosyong sugalan. Hinayaan nitong mangabulok na 
lamang ang mga imprastruktura sa buong bansa at 
nilustay ang pondo ng bayan sa ilang magagarbong pro- 
yekto sa obras publikas sa gitna ng samutsaring nagkalat 
na walang-saysay na mga proyektong batbat din ng 
katiwalian. 

Ineengganyo nitong magkamal ng lupa ang ilang 
malalaking kumprador-panginoong maylupa na 
kinakandili nito. Nirereklasipika nito bilang di- 
agrikultural ang ilang pirasong lupain sa ilalim ng 
huwad na programa ng reporma sa lupa ng reak- 
syunaryong gubyerno upang maihain ang mga ito sa 
mga panginoong maylupa at mga ispekulador sa real 
estate. At nakatutuya nitong sinasabihan ang mga 
magbubungkal na walang lupa na kung nais nilang mag- 
may-ari ng lupa, kailangan lamang nilang bumili ng 
lupa sa umiiral na presyo sa merkado o kaya'y bumili 
ng stocks sa mga korporasyong agrikultural na pagma- 
may-ari ng mga tulad ni Eduardo Cojuangco. 

Alinsunod sa islogan ng “malayang pamilihan”, 
tinalikuran na ng mga imperyalista at ng reaksyunar- 
yong estado ang anumang pagkukunwari sa lipunan. 
Walang hangganan ang kapalaluan sa pulitika at 
kahayukan ng mga mapagsamantalang uri. Nagdudulot 
ito ng katakut-takot na paghihirap sa mamamayan at 
nag-uudyok sa kanilang maglunsad ng rebolus- 
yonaryong pakikibaka laban sa estado. 

Ibayong nagpapakawala ng hayag na terorismo ang 
rehimen at nagpapairal ng di deklaradong batas militar 
kahit na nahaharap ito sa grabeng kahirapan sa pinansya 
sa pagmamantine ng hukbo at pulisya. Nagdeklara ito 
ng todo-todong gera laban sa rebolusyonaryong kilusan 
at mamamayan at kaugnay nito'y winakasan ang 


negosasyong pangkapayapaan ng GRP at NDFP. 
Kaalinsabay, pilit nitong nililinlang ang mamamayan 
na ang pakana nitong lokalisadong negosasyon para sa 
pagpapasuko ang siyang kapalit ng dating negosasyong 
pangkapayapaan. 

Upang magkaroon ng mas murang pambala sa 
kanyon kumpara sa mga regular na pwersang militar at 
pulisya, dinaragdagan ng rehimen ng ilampung libo ang 
mga pwersang paramilitar. Ipinapain at ipinana- 
nanggalang sila ng mga regular na pwersa habang 
nagpapatrulya at nag-oopensiba at sa gayo” y nahaharap 
sa mas malaking panganib habang tumatanggap ng mas 
maliit na bayad. Dagdag dito, ineengganyo ng rehimen 
ang malalaking kumprador at panginoong maylupa na 
mag-organisa ng mga pribadong armadong gang. 
Bumubuo rin ng mga grupong vigilante, death squad 
at kunwa'y relihiyosong mga armadong kultong 
panatiko ang mga upisyal militar, bukod pa sa mga 
upisyal na yunit paramilitar. 

Ang neokolonyal at neoliberal na patakaran ng 
denasyunalisasyon, liberalisasyon, pribatisasyon at 
deregulasyon ay lantarang pag-atake ng mga im- 
peryalista at ng papet na rehimen sa mga karapatang- 
tao (partikular na sa mga karapatan sa lipunan, 
ekonomya at kultura) ng mamamayan. Ito ang 
ginagawang katwiran para sa napakalaganap na 
paglabag sa mga kalayaang sibil at pulitikal tulad ng 
arbitraryong pag-aresto, pagtortyur, ekstrahudisyal na 
pagpatay, panununog, pandarambong, pambobomba sa 
mga komunidad, pagblokeyo ng pagkain at sapilitang 
malawakang pagpapalikas. 

Bilang tugon sa tumitinding mga atake sa mama- 
mayan, masiglang umabante ang ligal na demo- 
kratikong kilusan. Nakapagpahayag ng mga protesta 
at kahilingan hinggil sa mga usaping sosyo-ekonomiko 
at pampulitika. Nakapaglunsad ng edukasyong masa 
at mga kampanyang masa at aksyong protesta ang mga 
manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, taong 
simbahan at iba pang sektor ng lipunan alinsunod sa 
kani-kanilang makauri at sektoral na interes gayundin 


12 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


sa kanilang kumon na interes laban sa naghaharing 
pangkatin, sa mga imperyalista at mga lokal na 
mapagsamantalang uri. 

Nakapagkampanya ang mga manggagawa laban sa 
patakaran ng pleksibilidad ng paggawa, sa pagpatay sa 
mga regular na trabaho, sa pag-ipit sa sahod, 
kaswalisasyon at madaliang kontraktwalisasyon at sa 
todong-atake sa kanilang mga batayang karapatan. 
Naigiit ng mga magsasaka ang pagpapatupad ng 
repormang agraryo at binatikos nila ang lahat ng anyo 
ng pagpapalubha sa suliranin sa lupa, gayundin ang 
walang-habas na mga paglabag sa mga karapatang-tao, 
laluna sa kanayunan. 

Napaigting ng kababaihan ang kanilang kampanya 
laban sa diskriminasyon at pang-aapi sa kasarian, at 
para sa pagkakapantay-pantay sa kasarian at mga 
karapatan ng nagtatrabahong mga ina at bata. 
Nakapaglunsad ng mga welga ang kabataang estu- 
dyante laban sa nagtataasang matrikula at sa pagsupil 
sa mga konseho ng mga mag-aaral at malayang 
pamamahayag sa kampus. Ang kabataan sa ibang sektor 
ay naninindigan laban sa disempleyo at lahat ng anyo 
ng pagsasamantala at pang-aapi. 

Nailunsad ang pinakamalalaking pambansang 
malawakang kilos-pro- 
testa laban sa iskema 


aliw ng mga artista sa pelikula at telebisyon na malapit 
kay Estrada. Upang biguin ang mga taktika ng rehimen 
sa larangang ito, ang mga progresibong pwersa ay 
nagpapaunlad ng isang kilusang nagtutugma ng 
pambansa-demokratikong linya sa mga panlipunang 
usapin at adhikain ng mga pangkaraniwang pari at lider 
at ng malawak na masa ng mga mananampalataya. 
Nagdaraos sila ng mga programang pangkultura at 
nagpapalaganap ng mga awit at iba pang palabas 
pangkultura upang iangat ang diwang rebolusyonaryo 
ng mamamayan laban sa rehimen at sa naghaharing 
sistema. 

Lumawak at lumakas ang rebolusyonaryong arma- 
dong paglaban. Sa kasalukuyan, ang pinakamalalakas 
na hukbong lumalaban sa kaaway ay ang Bagong 
Hukbong Bayan at Moro Islamic Liberation Front. 
Nakapagpanday na sila ng isang pormal na alyansa mula 
noong huling bahagi ng nakaraang taon at naiangat ang 
kanilang pagtutulungan at koordinasyon sa isang bago 
at mas mataas na antas. May matatag na unawaang 
kailanma't salakayin ng kumon na kaaway ang isa, 
kikilos ang isa pa upang bigyang-kaluwagan ang alyado 
sa pamamagitan ng pagpapaigting ng mga taktikal na 
opensiba sa sariling mga erya. 

Lumalaban din 
sa kaaway sa Minda- 


para isubasta ang pam- 
bansang soberanya at 
pambansang patrimonya 
sa pamamagitan ng pag- 
amyenda sa konstitu- 


WALANG HANGGANAN ANG 
KAPALALUAN SA PULITIKA AT 
KAHAYUKAN NG MGA 
MAPAGSAMANTALANG URI. 


nao ang mga pwersa 
ng Islamic Com- 
mand Council ng 
Moro National Libe- 
ration Front (MNLF) 


syon, laban sa burukrati- 

kong korupsyon, laban sa mababang pasahod at 
pagwasak ng mga unyon at laban sa paulit-ulit na 
pagtaas ng presyo ng langis at tumataas na halaga ng 
pamumuhay (cost of living). Upang pukawin at 
pakilusin ang milyun-milyong mamamayan, pinalawak 
ang nagkakaisang prente upang maisama bilang mga 
hindi pirmihang alyado ang mga konserbatibong 
institusyon at mga reaksyunaryong tutol sa naghaharing 
pangkatin. Mayroon ngayong lumalakas na kampanya 
upang sapilitang pagbitiwin o patalsikin ang naghaha- 
ring pangkating Estrada. 

Sa labis na pagkakahiwalay ng naghaharing 
pangkatin, para makakuha ng malawakng suporta ay 
umaasa na lamang ito sa isang “karismatikong” 
relihiyosong organisasyon at sa mga programang pang- 


at ang Al Harakatul 
Islamiya (Abu Sayyaf). May umiigting na tensyon sa 
pagitan ng Moro National Liberation Front at ng 
gubyerno sa Maynila dahil sa mga napakong pangako 
ng huli at sa lantad nitong pagdududang ang mga 
Morong isinanib sa reaksyunaryong hukbo ay mga 
espiya. Itinakas ng may 1,000 mandirigma ng MNLF 
ang kanilang mga baril hindi katagalan matapos iisyu 
sa kanila ang mga ito noong Disyembre. 

Bulok sa kaibuturan at nasa proseso ng dis- 
integrasyon ang lokal na naghaharing sistema ng 
malalaking kumprador at panginoong maylupa. Kaya 
itong wasakin at palitan ng demokratikong sistemang 
bayan sa pamamagitan lamang ng matagalang digmang 
bayan alinsunod sa linya ng bagong-demokratikong 
rebolusyon. Ipinatutupad ng BHB ang sentral nitong 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


13 


tungkulin ng paglaban at paggapi sa mga pwersang 
militar, pulisya at paramilitar na naglalayong panatilihin 
ang di-makatarungang naghaharing sistema. 


IV. Pagkakamit ng tagumpay 
sa digmang bayan 


Tiwala tayong makakamit natin ang ganap na 
tagumpay ng bagong-demokratikong rebolusyon sa ma- 
agang bahagi ng ika-21 siglo. Napakapaborable para 
sa pagsusulong ng rebolusyonaryong kilusan ang 
lumalalang krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista at ng lokal na naghaharing sistema. Nakati- 
pon na ng karanasan at lakas ang mga rebolusyonaryong 
pwersa para isulong ang rebolusyonaryong kilusan. 
Inihanda ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto 
ang Partido at buong rebolusyonaryong kilusan para 
sa mas malalaki pang tagumpay sa hinaharap. 

Kailangang patuloy na gampanan ng Bagong 
Hukbong Bayan ang napakahalagang tungkulin ng 
pagsusulong sa pangunahing anyo ng pakikibaka. Ito 
ay upang gapiin ang armadong hukbo ng kaaway at sa 
gayo'y ibagsak ang naghaharing sistema ng malalaking 
kumprador at panginoong maylupa upang itatag ang 
demokratikong gubyernong bayan na nakabatay sa 
alyansa ng uring manggagawa at magsasaka. Pagka- 
tapos, makaaabante na tayo sa sosyalistang rebolusyon. 

Ang Bagong Hukbong Bayan, sa pangunahin, ay 
pwersang panlaban para gapiin ang kaaway. Dapat 
nitong ipreserba ang sarili, ipagtagumpay ang mga 
labanan at magpalakas sa pamama- 


ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Bagong 
Hukbong Bayan at tiyaking nakapangyayari ang 
rebolusyonaryong pulitika. Sa bawat antas, dapat 
gabayan ng namumunong organo ng Partido ang 
kaukulang kumand ng hukbong bayan. Tinitiyak ng 
mga yunit ng Partido sa loob ng hukbong bayan na 
itinataguyod ang linyang masa ng pagtitiwala at 
pagsalig sa kanila. 

Ang mamamayan ang di nasasaid na balong 
pinagmumulan ng lakas ng hukbong bayan. Lumala- 
hok sila sa digmang rebolusyonaryo, hinihikayat ang 
pinakamahuhusay nilang mga anak na sumapi sa 
hukbong bayan at ibinibigay nila ang lahat ng 
makakayang suporta rito dahil nakikibaka ito para sa 
kanilang pambansa at demokratikong mga karapatan 
at interes. 

Itinatakda ng malakolonyal at malapyudal na 
katangian ng naghaharing sistema ang bagong- 
demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng 
matagalang digmang bayan. Ang estratehikong linya 
ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan ay 
nagbibigay ng puwang sa hukbong bayan upang 
masamantala ang pinakamalawak na panlipunan at 
pisikal na kalupaang maniobrahan sa pakikipaglaban 
sa kaaway at umunlad mula sa pagiging maliit tungo 
sa pagiging malaki at mula sa pagiging mahina tungo 
sa pagiging malakas. Dapat nating lutasin ang saligang 
suliranin ng demokratikong rebolusyon, ang suliranin 
sa lupa. Dapat nating ipatupad ang minimum na 
programa ng reporma sa lupa at kalauna'y ang 

maksimum na programa sa repor- 


gitan ng pagsasanib ng mga tung- 
kuling militar nito sa iba pang 
kinakailangan at mahahalagang 
tungkulin tulad ng propaganda, 
pag-oorganisa ng masa at produk- 
syon. Kailangan nitong lumakas 
nang husto bilang pwersa sa 
pulitika, militar, ekonomya at 
kultura. Pwersa ito para itranspor- 
ma ang mga atrasadong baryo 
tungo sa mga abanteng balwarte ng 
rebolusyon sa pulitika, militar, 
ekonomya at kultura. Sa gayon, 
mahigpit at lahatang-panig itong 
nakaugnay sa masa. 

Dapat absolutong pamunuan 


KAILANGANG PATULOY NA 
GAMPANAN NG BAGONG 
HUKBONG BAYAN ANG 
NAPAKAHALAGANG TUNGKULIN 
NG PAGSUSULONG SA 
PANGUNAHING ANYO NG 


ma sa lupa. Sa gayon, ang masang 
magsasaka ay mananatiling tapat sa 
rebolusyon at tatalima sa pamu- 
muno ng proletaryado. Dapat 
umunlad nang yugtu-yugto ang 
hukbong bayan sa proseso ng 
armadong pakikibaka. Kasaluku- 
yan tayong nasa yugto ng estratehi- 
kong depensiba habang ang 
kaaway ay nasa estratehikong 
opensiba dahil sa kanyang mala- 
king superyoridad sa kagamitan at 
mga sanay na tauhang militar. 
Subalit kaya at dapat nating bagu- 
hin ang balanse ng mga pwersa sa 
pamamagitan ng paglulunsad 


14 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


lamang ng mga taktikal na opensibang kaya nating 
ipagwagi laban sa kaaway. 

Sa pagtitipon natin ng lakas mula sa matatagumpay 
na taktikal na opensiba, sa pamamagitan ng malaganap 
at masinsing pakikidigmang gerilya ay tiyak na maaabot 
natin ang yugto ng estratehikong pagkakapatas kung 
saan ang lakas natin ay kapantay na ng lakas ng kaaway. 
Sa wakas ay maaabot natin ang yugto ng estratehikong 
opensiba kung saan ang kaaway ay nasa katayuan na 
ng estratehikong depensiba. 

Ang mababalangkas lamang natin ngayon ay ang 
malamang mangyayari subalit nakatitiyak tayo na ang 
ibayo nating paglakas at mga pagsulong ay magiging 
kumulatibo, maliban kung magkaroon tayo ng mga 


mayor na pagkakamali o kakailanganing iangkop ang 


mga taktika at bilis ng pagsulong 


ng mga pleksibleng taktika upang ipako sila sa pama- 
magitan ng paglulunsad ng ilang aksyong opensiba o 
ng pagpiling ipagpalit ang kaluwagan ng maniobrahan 
sa kaluwagan ng panahon sa iba-ibang antas. 

Ang pagpapalawak at konsolidasyon ng rebo- 
lusyonaryong baseng masa ay dapat magbigay sa atin 
ng kakayahang maglunsad ng digmang lubos na 
makilos at iwasan ang anumang mapagpasyang 
labanang maglalagay sa panganib sa buong armadong 
lakas ng alinmang larangang gerilya. Sa gayon, walang 
patid din nating pinaaalalahanan ang ating mga sarili 
na magsagawa ng puspusang gawaing masa upang pala- 
wakin at konsolidahin ang ating baseng masa at mag- 
tatag ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika. 

Upang maagaw ang inisyatiba sa paglulunsad ng 


sakaling pumasok ang mga tropa ng 
dayuhang mananalakay. Nasasapawan 
ang posibilidad ng dayuhang pana- 
nalakay ng posibilidad na ang mga 
imperyalistang bansa ay magiging 
abala sa ibang dako ng mundo. 


TIYAK NATING MAKAKAMTAN ANG 

GANAP NA TAGUMPAY NG BAGONG- 
DEMOKRATIKONG REBOLUSYON SA 
MAAGANG BAHAGI NG IKA-21 SIGLO. 


Ang pinakaepektibong paraan 
upang maagang malaman at biguin ng 
hukbong bayan ang tuluy-tuloy na tangka ng kaaway 
na ikonsentra ang kanyang mga pwersa at durugin tayo 
sa isang sonang gerilya, larangang gerilya o rehiyon ay 
ang patuloy na pagpapalawak at pagkokonsolida ng 
baseng masa sa buong bansa. 

May hangganan ang lakas ng kaaway. Katunayan, 
masyado itong banat kayat manipis ang pagkakapakat 
nito. Nililimitahan ng krisis ng naghaharing sistema 
ang kakayahang militar ng kaaway. Mabilis itong 
lumulubha at ibayo pang lulubha kapag dinagdagan ng 
kaaway ang tauhan at kagamitan ng mga pwersang 
militar, pulisya at paramilitar. Kaugnay nito, dapat 
nating malaman na sa labis na pagkabangkarote ng 
reaksyunaryong gubyerno, inutusan na ito ng IMF na 
magtanggal ng tauhan sa burukrasyang sibil at bawasan 
ang mga gastusin sa kalusugan, edukasyon at iba pang 
serbisyong panlipunan. 

Makapagkokonsentra ang kaaway ng pwersa sa 
ilan, subalit hindi kailanman sa lahat, ng ating mga 
sonang gerilya, larangang gerilya at rehiyon. Maaari 
tayong maglunsad ng mga opensiba sa mga lugar na 
manipis na ang pwersa ng kaaway. At kahit sa mga 
lugar na konsentrado ang mga ito, makagagamit tayo 


mga taktikal na opensiba, dapat nating tuklasin ang mga 
kahinaan ng mga pwersa ng kaaway at ulukan din silang 
magkamali at ilantad ang kanilang mga kahinaan. Sa 
taktikal na antas, nagtitipon tayo ng superyor na 
armadong lakas at gumagamit ng elemento ng sorpresa 
sa pag-atake sa kahinaan ng mga pwersa ng kaaway sa 
lugar at oras na pinipili natin. Kasabay nito, nananatili 
tayong mapagbantay at inaalisan natin ang kaaway ng 
pagkakataong masukol tayo habang nasa pusisyong 
nahihiwalay at pasibo. 

Sa pamamagitan lamang ng tuluy-tuloy na 
pagpapalawak at pagpapalalim ng baseng masa natin 
maipatutupad ang malaganap at masinsing paki- 
kidigmang gerilya. Dapat nating gamitin ang mga 
taktika ng paghihiwa-hiwalay, pagkonsentra at 
pagpapalipat-lipat. Naghihiwa-hiwalay tayo para sa 
gawaing-masa. Kumokonsentra tayo upang maglunsad 
ng mga taktikal na opensiba. Nagpapalipat-lipat tayo 
upang iwasan ang konsentradong atake ng isang 
superyor na pwersa ng kaaway. 

Kahit na sinasabi nating may estratehikong 
superyoridad sa atin ang kaaway sa usaping militar at 
na dapat tayong nasa estratehikong depensiba, dapat 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


15 


nating panatilihin ang ating estratehikong pagmaliit sa 
kaaway. Makatarungan ang ating rebolusyonaryong 
mithiin. Ang kaaway ang kasuklam-suklam na 
kasangkapan ng imperyalismong US at ng lokal na 
nagsasamantalang uri, at di hamak na mas mahina ito 
ngayon sa ekonomya at pulitika kaysa kailanman sa 
nakaraan. Subalit sa taktikal na antas, dapat natin itong 
laging seryosohin. 

Dapat pabilisin ng BHB ang pagpapaunlad ng 
armadong pakikibaka, ang pagpapatupad ng reporma 
sa lupa at pagbubuo ng baseng masa, ibig sabihin, ang 
pagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang pampuli- 
tika at mga organisasyong masa sa kanayunan. 
Kailangang dumami pa ang bilang ng mga larangang 
gerilya upang mapunan ang mga patlang sa pagitan ng 
kasalukuyang mga larangan. Sa pangangasiwa ng mga 
komite ng Partido sa rehiyon, dapat magluwal ng mga 
bagong larangang gerilya ang mga 


sa larangang gerilya at magkaroon ng sapat na panahon 
at paraang bumalik sa larangang gerilya. Sa lahat ng 
mga taktikal na opensiba, dapat magkaroon ng 
matagalang pagtitipon ng datos-paniktik at napapa- 
nahong pagmamanman upang matiyak ang tagumpay. 

Dapat din tayong maglunsad sa pana-panahon ng 
ilang espesyal na opensiba upang parusahan ang 
pinakamasasahol na kaaway ng mamamayan, ang 
pinakamalalaking tagalabag ng mga karapatang-tao at 
mga mandarambong, ang mga traydor at iba pang mga 
pusakal na kriminal. Matagal nang iginigiit ng 
mamamayang magawaran ng rebolusyonaryong 
hustisya ang pinakakinamumuhiang mga elementong 
ito. Dapat mapigilan ang mga elementong ito na 
ibayong mang-api at magsamantala sa mamamayan, 
maminsala sa rebolusyonaryong kilusan, tamasahin ang 
bunga ng kanilang mga krimen at tumakbo sa 

reaksyunaryong eleksyon. 


dati nang larangang gerilya at 


Naglulunsad ng eleksyon ang 


magbigay ng kanilang relatibong DAPAT TAYONG mga reaksyunaryo upang lumikha 
labis na tauhan at armas para sa MAGLUNSAD NG MGA ng ilusyon ng demokrasya. Gina- 
gayong layunin. BATAYANG TAKTIKAL NA gamit nila ang pwersa at kapangya- 

Habang pinaiigting natin ang OPENSIBA UPANG rihan ng salapi para di palahukin 
ating gawaing masa at mga taktikal MAKASAMSAM NG MGA ang mga tunay na kinatawan ng ma- 
na opensiba, dapat bigyang-pansin ARMAS MULA SA KAAWAY mamayan. Halos insultuhin nila ang 


ng BHB ang mga pagsasanay sa 
pulitika at kabuhayan, pagsasanay 
ng mga tauhang gagampan ng 
gawaing medikal at komunikasyon 
at aasikaso sa mga kagamitang 
pandigma (munitions), paniktik, 
produksyon, pangangalaga sa kalu- 
sugan, gawain sa kultura at pagpa- 
patupad ng patakaran sa pagbubu- 


AT MAKATIPON NG 
ARMADONG LAKAS. 


mamamayan sa pamamagitan ng 
paglilimita ng mapagpipiliang 
kandidato sa mga nang-aapi't 
nagsasamantala rin sa kanila. Bi- 
lang tugon, inilalapat ng rebolusyo- 
naryong kilusan ang taktika ng 
nagkakaisang prente alinsunod sa 
mga internal na kontradiksyon sa 
hanay ng mga reaksyunaryo, pinaru- 


wis ng demokratikong gubyernong 
bayan. Maaaring magkaroon ng 
espesyalisasyon sa gawain, gayundin ng paghahalinhi- 
nan ng mga kadre at tauhan sa paggampan ng mga 
tungkulin sa pamumuno ng Partido. 

Dapat tayong maglunsad ng mga batayang taktikal 
na opensiba upang makasamsam ng mga armas mula 
sa kaaway at makatipon ng armadong lakas. Para sa 
layuning ito, sumasandig ang hukbong bayan pangu- 
nahin sa gawaing masang sumusulong nang paalun- 
alon. Maaaring magkaroon ng mga pagkakataong 
kakayanin ng isang yunit-komandong may sapat na 
pwersa na maglunsad ng taktikal na opensiba na malayo 


rusahan o sinasagkaang kumandi- 
dato ang mga kaaway na elemento 
at pinapawi ang maling ilusyon na ang demokrasya ay 
kinakatawan ng mga reaksyunaryong eleksyon. 

Ang reaksyunaryong estado ay labis na nakaasa sa 
dayuhang pamumuhunan. Dapat tayong maglunsad ng 
mga espesyal na taktikal na opensiba na makapipigil 
sa mga ito, laluna kapag ang gayong mga dayuhang 
empresa ay nagwawalang-bahala at lumalabag sa mga 
batas ng demokratikong gubyernong bayan, naka- 
sasama sa mamamayan, salungat sa tunay na pag-unlad 
sa ekonomya at nakasisira sa kapaligiran. 

Dapat nating pigilang pumasok sa teritoryo ng 


16 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


demokratikong gubyernong bayan ang mga ahensya ng 
reaksyunaryong gubyerno at mga pribadong grupong 
pinopondohan ng mga imperyalista na nagsasagawa ng 
kontra-rebolusyonaryong propaganda at mga iskema 
ng korupsyon. Kasabay nito, pinag-iiba natin ang mga 
sagadsarin at ang mga handang makipagtulungan sa 
atin at iniaakma natin ang ating mga hakbang tungo sa 
pagpigil sa una at paghimok sa huli. 

Ang matatag nating tugon sa deklarasyon ng 
rehimen ng todo-largang digma at pagwawakas nito sa 
usapang pangkapayapaan ng GRP at NDFP ay ang 
pagpapaigting ng digmang bayan. Dapat nating 
ipatupad ang lahat ng makakaya at kailangang gawin 
kapwa sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka at 
gawaing nagkakaisang prente upang alisan ng 
kakayahan ang kaaway na pagharian ang mamamayan, 
ihiwalay ito at wasakin. 

Ang ibayong pumapait na labanan sa hanay ng mga 
reaksyunaryo at ang umiigting na armadong pakikibaka 


dapat ay madalas tayong maglunsad ng mga taktikal 
na opensiba hanggat makakaya upang matulungan ang 
ating mga kasamang pinupupog ng konsentradong 
atake ng kaaway sa ibang lugar. Sa loob ng mahabang 
panahon, dapat nating paduguin ang kaaway hanggang 
sa mamatay ito bunga ng hindi mabilang na mga sugat. 

Ang kahambugan ng rehimeng US-Estrada ay naka- 
salalay sa kapangyarihang militar ng imperyalismong 
US, laluna sa US-RP Visiting Forces Agreement at mga 
kaugnay na kasunduan. Subalit ang imperyalismong 
US ay isang halimaw na malubha ang estratehikong 
pagkakabanat na natatakot magkaroon ng mga 
kaswalting Amerikano sa digmang katihan at labis na 
palaasa sa mga armas na mataas ang teknolohiya at 
mga papet na tropang mersenaryo. Inutil ang mga 
estratehiya at taktika ng imperyalismong US sa harap 
ng matagalang digmang bayan, gaya ng dati nang 
napatunayan sa China at Indochina. 

Pagsapit ng panahong nakapagtipon na ng sapat na 
lakas ang rebolusyonaryong 


INTERNASYUNALISTANG TUNGKULIN NATIN ANG 
PAGPUPUNYAGI SA MATAGALANG DIGMANG BAYAN, 
ANG PAGPAPAIGTING NG ATING MGA TAKTIKAL NA 
OPENSIBA AT PAGBIGWAS NG MAPAMINSALANG MGA 
DAGOK SA KAAWAY. 


kilusan at maitutulak na ang 
mga lokal na reaksyunaryong 
humiling sa US ng digmang 
mapanalakay, nakapagtipon 
na rin ng lakas ang BHB 
upang dulutan ng malulub- 


ng mamamayang Moro para sa pagpapasya-sa-sarili ay 
mga paborableng kundisyon para sa paglakas at 
pagsulong ng BHB at ng lahat ng pwersang rebo- 
lusyonaryo. 

Habang ikinokonsentra ng rehimen ang mga 
kampanyang mapanupil nito sa ilang rehiyon ng BHB, 
gayundin sa mga lugar ng Moro Islamic Liberation 
Front, napakarami nitong naiiwang iba pang mga lugar 
na bukas para sa gawaing masa at mga taktikal na 
opensiba. Kahit sa iilang mga lugar na pinipiling 
konsentrahan ng mga pwersa ng kaaway ay nakapag- 
liwan pa rin sila ng napakaraming puwang at 
nakapaglalantad ng kanilang mga kahinaan. 

Sa gayong mga lugar, dapat nating makitang 
tagumpay tayo sa pag-akit sa mga pwersa ng kaaway 
sa kaloob-looban at dapat natin silang bigwasan ng 
mapaminsalang mga dagok sa pamamagitan ng pag- 
mamaniobra para sa paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba sa mga eksteryor na linya. Sa napakaraming 
lugar kung saan numipis na ang mga pwersa ng kaaway, 


hang pinsala ang mga tropa 
ng US sa katihan o kaya'y abala na rin ang US sa 
pagharap sa mga digmang bayan at iba pang mga anyo 
ng pakikibaka sa marami pang bansa. Sa pagtatagum- 
pay ng armadong rebolusyon, mailuluwal natin ang 
isang Pilipinas na lubos na nagsasarili, demokratiko, 
makatarungan, progresibo, mapayapa at masagana. 
Ibinabatay natin ang ating mga rebolusyonaryong 
adhikain sa umaasa-sa-sariling rebolusyonaryong 
pakikibaka ng buong sambayanan habang ang bagong 
kaguluhan sa daigdig ay lumulubha at nagbubunsod 
ng mga rebolusyon sa iba pang panig ng mundo. 
Internasyunalistang tungkulin natin ang pagpu- 
punyagi sa matagalang digmang bayan, ang pagpapaig- 
ting ng ating mga taktikal na opensiba at pagbigwas ng 
mapaminsalang mga dagok sa kaaway. Ambag natin 
sa pandaigdigang proletaryadong rebolusyon at sa 
malawak na anti-imperyalistang pakikibaka ng mama- 
mayan ng daigdig ang ating rebolusyonaryong pakiki- 
baka at mga tagumpay. Dapat nating tumbasan ang 
inspirasyon at suportang ibinibigay sa atin ng prole- 


ANG BAYAN” Marso 29, 2000 


17 


taryado at mamamayan sa ibang bansa sa pamamagitan 
ng kanilang rebolusyonaryong pakikibaka at mga 
tagumpay. Hindi dahil napagharian ng imperyalismong 
US ang Pilipinas nang isang siglo ay patuloy pa rin 
itong makapaghahari nang isa pang siglo o habampana- 
hon. Nangangahulugan lamang ito na kailangan nating 
lumaban nang mas mahusay pa hanggang makamtan 
natin ang ganap na tagumpay. Kailangan nating labanan 
ang imperyalismong US upang pagbayarin ito sa mga 
krimen ng pananalakay, pang-aapi at pagsasamantala 
at iahon ang bansa mula sa paghamak na dinanas nito 


sa napakahabang panahon. Hindi nangangahulugan na 
dahil nagwagi ang imperyalismong US sa Cold War, 
kung saan ang modernong rebisyunismo ang panguna- 
hing dumudurog sa sosyalismo mula sa loob, ay kata- 
pusan na ng kasaysayan ang monopolyong kapitalismo. 
Nangangahulugan lamang ito na kinakailangan nating 
lumaban nang mas mahusay pa hanggang sa magapi 
natin ang imperyalismo upang maitatag natin ang 
sosyalismo. Pinakalayunin nating gapiin ang imperya- 
lismo sa pandaigdigang saklaw at kamtin ang komu- 
nismo para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. 


Marso 29, 2000 “ANG BAYAN 


